
Qildi Gamlatestam entisinj . 

(Athugascmdir við ‘Aldamót’ 1893.) 

-s-- 

Frambald. 

Alt til þessa hefir það, sem séra Fr. heíir sagt um gildi gamla 
testamentisins verið nokkurs konar forspil að því, er hann ætlaði að 
segja, en nú, á hls. 20, fer hann fyrst að snúa sér að efninu. 

Ilann segir fyrst, að mótstöðumenn sínir vilji taka frá sér guðs 
orð. En það er tilhæfulaust. Þau orð, sem eru guðs orð, kemur 
oss ekki til hugar að taka frá honum cða hans mönnum, og ekki 
heldur kemur oss til hugar að neita því, að til sé orð, sem megi 
kalla guðs orð. Ef að vér getum tekið frá honum, tætt í sundur, 
gjört að bulli og endileysu þessi orð, sem hann telur guðs orð, þá er 
það einmitt sönnun fyrir því, að það hefir aldrei guðs orð verið. 
Guðsorð hlýtur að hafa svo mikinn sannleikskraft í sér fólginn, að 
ekkert mannlegt vit megni að hrekja það. Ef það er ekki, þá er 
það ekki guðs orð. 

Svo kemur hann fram með undirstöðuatriði þau, sem hann ætl- 
ar að byggja á. Fyrst segir hann, að biblían sé innblásin af guði. 
Orð lians eru þessi: “Vér segjum, að biblían sé innblásin af guði, 
og meinum með því, að drottinn hafi opinberað hinum helgu höf- 
undum ráð sitt mönnunum til sáluhjáípar, — að það, sem oss er 
nauðsynlegt að vita oss til sálubjilpar, sé þar framsett eftir sérlegri 






— 82 — 

tilhlutun drottins og með aðstoð hans anda.” En svo segir 

hann rétt á eftir, “Yér staðhæfum ekki, að biblían sé guðdómlega 
fuilkomin bók.” 

Undirstaðan, sem hann byggir á. er þá sú, að biblían só inn- 
blásin af guði, en ekki guðdómlega fullkomin. Er þetta ekki merki- 
legt, að maður, sem þykist vera mentaður, skuli koma með aimað 
eins ? Hann byggir á ófullkomnum innblæstri, eða með öðrum orð- 
um, á því, sem eíi er á hvort satt er eða ekki. 

Annaðhvort er innblásturinn guðdómlega fullkominn, eða hann 
er það ekkí; ef að hann er guðdómlega fullkominn, þá er liann sann- 
ur og óhætt að byggja á honum, en sé hann ófullkominn, þá er hann 
méira eða minna ‘ósannur, rangur, óáreiðanlegur, vitlaus. Kannske 
að presturinn vilji byggja sannindi trúar sinnar á guðdómlega vit- 
lausum innblæstri ? Var það meiningin ? Þá held ég að menn ættu 
- samt að sefja upp, öilu fremur en taka ofan. Það sem í þessari trö- 
földu játningu felst, er það, að fyrri játning lians, þar sem bann 
segir, að biblían sé innblásin af guði, liún er lútersk, rétttrúuð, það 
er kyrkjunnar játning,—en seinni játningin, að biblían sé ekki 
guðdómlega fullkomin, er unitarisk. Vér staðhæfum það allir uni- 
ítarar, að biblían sé ekki guðdómlega fullkomin, og einmitt þess 
vegna getum vér ekki bygt trú vora á henni einni, fremur en öðrum 
ritverkum. Þarna kemur nú fram grundvöllurinn, sem séra Frið- 
rik ætlar sér að standa á. Annar endi hellunnar er rétttrúaður, þar 
ætlar klerkur sér að standa, þegar hinn unitariski endinn er ofheit- 
ur; hinn endinn er unitariskur, þar ætlar hann sér að standa 
þegar rétttrúnaðarendinn er of heitur, Með öðrum orðum, hann 
þarf að hafa hami tvo, svo að hann geti varpað af sér og steypt yfir 
sig kuflunum eftir því sem við á. Sem hreinum unitara réttum 
vér honum bróðurlega hönd og bjóðum hann velkominn. En 
vér viljum engan hræsnis-tvískinnung hafa í þessum málum. 

Það skal verða sýnt hér á eftir, að hann hefir haft fulla ástæðu 
til þessa, því að í sönnunum sínum fyrir innblæstri ritningarinnar 
kemur hann stundum fram sem “rétttrúaður” en stundum sem uni- 
tari. 

Hann tekur þetta enn þá skýrara fram á bls. 22, er hann segir: 
“Með þessu er eng-inn bókstaflegur innblástur ritningarinnar kend- 
ur,” og svo segir hann, að biblían sé “að öllu leyti áreiðanlegur leið- 
arvísir fyrir menn í trúarefnum.” Hann er búinn að segja, að hún 
sé ófullkomin, og þó sé hún áreiðanleg ! 





— 83 — 

Ég veit vel, um hvaða smugu þcir ætla sér að skríða, þegar 
krept verður að þeim. Þeir ætla sér að segja, og segja það að vissu 
leyti hér, að þegar um sáluhjálp mannsins sé að ræða, þá sé ritning- 
in áreiðanleg; en þegar um önnur efni sé að ræða, þá sé hún óáreið- 
anleg.— En þegar menn nú sjá það, og séra Friðrik neitar því ekki, 
að þcssir hinir ‘-heilögu menn, uppfyltir af guðs anda,” sem biblí- 
una hafa skrifað, fara stundum með ósannindi cða vitleysur, livern- 
ig getum vér þá treyst því, að surnt hjá þeim sé guðdómlega satt og 
rétt ? Ef ég liitti mann sem skrökvar að mér, ef til vili hvað eftir 
annað, þá for ég að verða varasamur að trúa honum, og ég trúi hon- 
um alls ekki upp á lians eigin orð. 

En nú skulum vér skoða það, að guð innblási mönnum heilag- 
an sannleika, þegar um sáluhjálp þeirra er að ræða, en innblási þeim 
ósannindi, eða leyfi þeim að skrökva, þegar um önnur málefni, t. d. 
söguleg, eða líkamleg, eða tímanleg málefni er að ræða. Hvernig 
lítur það nú út þetta ? JNlér líst ekki á það, og ég held að engum 
lítist á það, sem liefir skynsemi til að hugsa út í það og er lieiðar- 
legur maöur. Ef að menn liugsa sör guð sem heiðarlega persónu, 
fylling hins góða, fylling röttlætisins, þá hljóta menn að forkasta 
þessu. Menn hljóta að álíta, að orð hans sé jafn satt og áreiðanlegt, 
um livað sem hann talar. í bók, sem guð hefir látið skrifa lianda 
börnum sínum, er óhugsandi að hann fari að segja ósatt. Guð hlyti 
að sjá það undir eins, að ef að menn rækju sig á eitthvað ósatt hjá 
lionum, þá færi menn að gruna fleira. Mér er ómögulegt að hugsa 
mér guð þann íáráðling, að honum kæmi þetta ekki til hugar, það 
liggur svo í augum uppi. 

En nú er komið út í aðalefnið; nú fer höfundur fyrirlestursins 
að hrekja vantrúna. Fyrst tekur liann orðatiltækin, sem tala um 
guðs “fingur,” “hönd,” “augu og eyru,” og segir að það sé engin 
meining í því að taka þetta bókstaflega. Hér sé talað í líkingarfull- 
um orðum um guð að sið austurlandaþjóða. Öldungis rétt, vér er- 
um séra Fr. lijartanlega samþykkir. Þetta er einmitt það, sem vér 
segjum unitarar. Séra Fr. er hér hreinasti unitari. En menn verða 
að gæta þess, að með því að samþykkja setningar og framburð uni- 
tara, hrekur hann þá ekki, heldur einmitt styrkir þeirra málstað. 
En hér er ómögulegt að hrekja, og þess vegna kom það sér svo vel, að 
geta skotist yfir á unitariska endann undirstöðuhellunnar. Hér rétt- 
um vör unitarar séra Fr. báðar hendur og þökkum honum fyrir. 
Svona heldui' svo höf. áfram að hrekja vantrúna. Hann tekur hvert 
atriðið á fætur öðru, sem vantrúarmeun hneykslast á, og samsinnir 



— 84 — 


það. Næst er það, sem Esajas spámaður segir: “Svo segir drott- 
inn himininn er mitt hásæti og jörðin mln fótskör.” Þetta segir 
liann, að ekki hafl komið neinum Israelsmanni í hug að skilja hók- 
staflega. Vér unitarar erum alveg sömu skoðunar. Vér höfum al- 
drei hugsað að guð hefði líkama, til þess að smella sér niður á há- 
sætisstól hvorki á himni né jörðu. 

Svo tekur séra Fr. orðatiltækin: “að guð reiðist og iðrist,” og 
segir, að menn þoli það ekki. Honum er alveg eins og oss illa við, 
að guð skuli reiðast, en svo fer hann að lappa það með því, að reið- 
in sé vanþóknun og viðbjóður heilagleikans við syndinni. Vér trú- 
um því alveg eins og séra Fr., að heilagleikann bjóði við syndinni. 
En þegar talað er um að einhver reiðist, þá sér hver heilvita maður, 
að talað er um breyting á hugarfari þess manns eða þessarar per- 
sónu. Hann getur ekki reiðst, nema hann hafl verið óreiður áður. 
Og svo segir séra Fr. “að guð reiðist daglega.” En nú hcflr það 
verið, og er enn, trú kyrkjunnar, að tilfínningar guðdómsins söu 
sterkar, miklu sterkari en hjá manninum. Hann er t. d. fylling 
kærleikans, eða hinn sterkasti kærleikur. Ef að nú reiði hans á að 
vera tiltölulega eins sterk eins og kærleikurinn, sem Vídalín gamli 
svo víða og hugsunarrétt hefir framsett, ja, þá kenni ég í brjósti um 
guð, því að reiðast ákafiega á hverjum einasta degi, það er ekki 
spaug. 

Svo talar hann um iðran guðs, og segir, að ráðsályktanir guðs 
séu engan vegin á reiki, þær séu óumbreytanlegar. Eftir því er það 
engin breyting á eðli guðs, þótt hann iðrist, en til að sanna það, 
segir séra Fr., “að hann breyti til við mennina eftir því sem þeir 
brevtast gagnvart honum.” Mikið Ijómandi sönnun. Að sanna það 
að guð breytist ekki, með þvi að segja, að hann breytist! ! — Enda 
vorkenni ég séra Fr. hér, því að það er ekki mögulegt, að fá annað 
út úr orðinu: að iðrast, en það, að sá sem iðrast, hann sér eftir ein- 
hverju, sem hann er búinn að gjöra. En það bendir aftur á það, að 
hann hafl farið eitthvað ráðlauslega að í fyrstu. 

Þá fer hann að tala um það, er guð fór að leita að Adam í ald- 
ingarðinum Eden. Höfundi fyrirlestursins þykir þetta liálf bjánalegt, 
og telur það því ekki innblásið af guðsanda. Þar erum vór honum 
alveg samdóma. En svo segir séra Fr., “að svarið, sem Móeses læt- 
ur Adam gefa, sýni Ijóslega, að Móeses vissi, að drottins alskygna 
auga livíldi á Adam, þar sem hann duldist í fylgsni sínu.” En 
þetta er ekki rétt ályktað. Svarið, sem Adam gefur, er þetta: “Eg 
heyrði þína rödd í aldingarðinum og varð hræddur, því ég er nak- 



— 85 — 


inn, og faldi mig.” Þegar Adam verður hræddur, þá hugsar hann 
sem svo: já, nú skal ég fela mig svo guð sjái mig ekki, því að ef 
liann sér mig, að ég er nakinn, þá skammar hann mig. — Svarið 
Adams sýnir einmitt, að hann iiélt að guð sæi sig ekki, ef að hann 
feldi sig, en hræðslan varð yfirsterkari, svo að hann kom fram úr 
fylgsni sínu, og varð að taka á móti sneypunni. Þetta hneyksli 
vantrúarinnar segir séra Fr. að slái sjálft sig á munninn, en ég held 
að það verði öfugt. 

Þá fer nú séra Friðrik að verja breytni guðs. Hann segir, að 
vér höldum því fram, “að biblían lýsi guði eins og óvönduðum 
manni, að liún segi ýmislegt um hann, er vér mundum skammast 
oss fyrir að segja um meðbræður vora, nema vér hefðum leyíi til 
þess að bæta því við, að þeir væru mestu bófar.” Sem dæmi upp á 
þctta er það tekið fram, að guð liafi skipað Israelsmönnum á Egypta- 
landi, fyrst að ijúga og síðan að stela. 

Séra Fr. ætlar nú að fara að reyna að réttlæta þetta. En til 
þess að svara honum, þarf ekkert annað en að taka sjálfa biblíuua. 

í 2. bók Mós., 3. kap., 1S. v., stendur, þar sem guð er að leggja 
niður fyrir Móses, með hvaða brögðum hann skuli losast frá Faraó 
Egyptalands: “Þú skalt segja tilhans: drottinn, guð ebreskra 
manna hefir birst oss, fyrir því leyf oss nú að fara þrjár dagleiðir á 
eyðimörk, að vér færum fórnir drottni guði vorum.” En nú sjá ail- 
ir, sem sjá viija, að Gyðingar ætluðu sér ekki út á eyðimörku til 
þess, að færa fórnir, heldur ætluðu þeir sér burtu að fara og koma 
aldrei aftur, og þá var þetta að Ijúga. Það er ómögulegt að verja 
það. 

Alveg eins cr því varið með lántökurnar. Þeir ætluðu sér al- 
drci að skila því aftur, og því var það aivcg sama og þjófnaður. 
En séra Fr. vill snúa því dálítið við hér, og segir að þýðingin liafi 
ekki verið rétt (eins og guðs orð geti nokkurn tíma verið rang-þýtt!) 
og segir, að guð hafi sagt Gyðingum, að biðja Egyfta um gjafir. f 
fljótu bragði lítur það dáiítið skár út, en það sýnir þó alveg hina 
sömu siðferðisspillingu. Eins og það séu nokkur líkindi til þess, að 
Egyftar hafi af fúsum vilja farið að gefa þrælum sínum, sem struku 
frá þeirn, að Egyftum óviljandi, og það eftír að Gyðingar voru bún- 
ir að senda þeim hverja pláguna annari verri, eyðiieggja allan 
bjargarforða þeirra á ökrunum, fyrst með hagli og síðan mcð engi- 
sprettum, og svo drepa alla frumburði þeirra, frumburði skepnanna 
og mannanna, elsta barnið á hverju heimili. Ilvað var barnadráp 
Heródesar á jnóti þessu ? Nei, þótt íslendingar séu auðtrúa, þá trúa 



— 8ö — 


þcir því þó ekki, að Egyftar liafl af fúsum vilja farið að gefa þeim 
gjafir. Og ef að klerkar hinnar “rétttrúuðu’ kyrkju kalla þetta 
gott siðferði, að það sé rctt, að hafa fé mcð þessu móti út úr mönn- 
um, hvort heldur það er kallað mcð láni cða gjöfum, þá er sannar- 
lega mál komið, að menn fari að vara sig á þeim og kenningum 
þeirra. En svona heflr kyrkjan stundum haft það. Séra Friðrik 
hcldur því fram, að af því að Gyðingar hafl unnið þrælavinnu hjá 
Egyftum, þá hafi þeir átt þetta hjá þeim. En, þá kemur önnur 
spurning: skyldu þá ekki þrælarnir, sem Gyðingar seinna sjálflr 
héldu, að boði guðs, — skyldu þeir ekki hafa haft fjárkröfu á hend - 
ur Gýðingum ? 

Því næst reynir séra Friðrik að verja það, þegar andinn fékk 
lcyfl. hjá guði til þess, að vera lygaandi í munni spámanna Akabs. 
Ilér stendur séra Fr. gjörsamlega á “rétttrrúnaðar”-enda hellunnar, 
þar sem hann viðurkennir- að þessi lyga-andi sé Satan sjálfur, við- 
Ui'kennir, að Satan liafl fengið levfi hjá guði til að faraí spámennina. 
En honum skjátlast uú fyrst og fremst í því, að þar sem ritningin 
taiar um þetta, bæði í 2. Kron., 18. kap., og 1. Konungab., 22. kap., 
þá er hvergi sagt að þetta hafl Satan verið, heldur andi. Séra Fr. 
hefir ekkert á móti því, að guð sendi lyga-anda í munn spámann- 
anna. Hér biður andinn guð um leyfl til þcss að fara, og þegar 
guð leyfir honum það, þá er það í rauninni hið sama og liann sendi 
hann. En hér cr það athugandi, að þó að séra Fr. hafi veric uni- 
tariskur stundum í þessum fyrirlestri sínum, og neitað bókstafiegum 
innblæstri biblíunnar, þá snýr hann nú við og verður rammasti rétt- 
trúnaðarmaður. Hann viðurkennir djöfulinn og þá náttúrlega um 
leið hans ríki. En einnig er það einkennilegt, að einmitt í sömu 
andránni og hann viðurkennir, að guð hafi sent lyga-anda af himni, 
eða levft þeim að fara, til þess að freista spámannanna til að Jjúga, 
þá, til sönnunar sínu máli, minnir hann oss á Jakob postula 1., 13.: 
“Guð freistar einskis manns.” Ilugsunin hjá höf. tekur sig út svona: 
guð sendir lygaanda í munn spámannanna, og það hlýtur að vera 
satt, því að biblían segir það, og svo var það rétt, að Ijúga að Akab 
—þessu trúi ég hátíðlega; en það er samt ómögulegt, því að guð 
freistar einskis manns. En svo má aftur hrinda því, að guð freisti 
einskis, fyrst með þessu um lyga andann, og svo segir í 2. bók Móe- 
sesar, 14. kap., 4. v.,: “ég vil forherða hjarta Faraós, svo hann skal 
veita þeim eftirför.” Það var guð, sem sagðist vilja forherða hjarta 
Faraós, eða freisla hans, svo að hann elti ísraelsmenn. Ilver var 
það annar en guð, sem leyfði djöflinum að freista Jesú ? Var það 



— 87 — 


ekki guð, sem kom Davíð til að telja fólkið, og svo í hegningarskyni 
fyrir að Davíð taldi, deyddi guð 70 þúsundir manna. Og síðast af 
öllu kennir Jesús lærisveinum sínum, meðal annars, (í “Faðir vor”), 
að biðja guð að freista sín ekki. (Meira næst.) 


Un/tarismuj. 

Stutt ágrip af hinni unitarisku sögu. 


Framhald. 

í Bandaríkjum byrjaði unitarismus í Nýja-Englandsríkjunum, 
og er þar enn sterkastur, en liefir á seinni tið breiðst út um öll vest- 
urríkin. Sögu trúar þessarar í Bandaríkjunum má skifta í fjóra 
kafla. Er fyrst myndunartíminn. Hefst hann með sögu ríkjanna 
og nær alt niður að 1819 ; þá fyrst mynduðu unitarar verulega sér- 
stakan flokk. 

Aðalatburðurinn á tímabili þessu, var “hreiflngin mikla,” og 
fremstur í flokki hinna frjálslyndu var Charles Chauncy, prestur 
hinnar “Fyrstu kyrkju” í Boston. Hreiflngin, sein kölluð var “hin 
mikla,” breytti hinum gömlu reglum um inntöku í kyrkjufélagið. 
Aður iiafði liver maður, sem í íélagið vildi ganga, orðið að snúast og 
talca sinnaskiftum, en nú voru þeir teknir inn, sem skírðir höfðu 
verið í bernsku, neituðu ekki kenningunum, og lifðu ólastanlcgu lííi. 
En. ckki fengu þeir að vera til altaris, og var því breytirig þessi oft 
kölluð : “hálfgildings samþykt.” Afleiðingin af þessu varð sú, að 
smátt og smátt fór Calvinstrúin að minka hjá leikmönnum og lærð- 
um, og jukust þá jafnóðum frjálslyndar skoðanir í Nýja-Englands- 
rikjunum. Þá var það, að Jónathan Edwards kom af stað trúar- 
hreyfingu mikiiii í Northampton, 1735, til þess að vinna á móti 
stefnu þessari. Sú hreyfing var liafin aftur árið 1740' af hinurn 
nafnfræga metliodistaprcsti Whitefieid, af Gilbert Tennent í New 
Jersey, og öðrum fleirum. Þettá setti alla söfnuðina í mikla hreyf- 
ingu, og gengu menn hópum saman í söfnuðina. Menn neyddust til 
þess, að skifta sér í tvo flokka og hallast að öðrum livorum, og þeg- 
ar átti að fara að lifga við að nýju kcnningar Calvins, eins og þeir 
gerðu Whitefleld og aðrir, þá fóru menn fyrst að veita því eftirtekt 
hve óþýðar þessar kenningar voru. Á fundahöldum hinna rétttrú- 



— 88 — 

uðu manna, eða Jíessum “revival mectings,” höfðu þeir þau tískapa 
iæti, að ýmsum þótti úr liófi iíeyra, og klerkar þeirra og trfiboðar 
urðu stundum fuli nærgöngulir möuúum og prívatmálum þeirra, svo 
að mótspyrnan móti þeim fór sívaxandi, einkum hj i mönnum af 
betri stéttum og þeim, er mentaðir voru, og smátt og smátt ui'ðu 
kyrkjurnar fi jálsari og héldu meira og meira fram unitariskri stefnu. 
En þá var enginn söfnuður verulega unitariskur, þó að margir væru 
í, leið til að verða það. En hinn fyrsti prestur, sem að menn vita 
af að hafi verið u'nitariskur, i Ameríku, er Ebenezer Gay frá Hing- 
liam, 1695—1787. Ilinn fyrsti prestur í Ameríku, sem opinberaði 
efa sinn um þrenninguna, var Jónathan Mayhew frá Boston, og gerði 
hann atliugasemd við ræðu prentaða eftir sig árið 1755, og skýrði 
frá skoðunum sínum. Ilin fyrsta kyrkja í álfunni, sem opinberlega 
varð únitarisk, var Kings Chapel (úr biskupakyrkjunni), árið 1787 ; 
var það orðið ijóst tyrir söfnuði þeim, að hinn nýi prestur þeirra, 
James Ereeman, væri unitari, og samþykti söfnuðurinn þnð á almenn- 
um fundi, að stryka skjddi úr bænabók þeirra öll þau orðtæki, er 
striddu á móti unitaratrú. 

Hinar nýju kenningar dreifðust fljótlega út, en voru þó ekki 
kendar opinbcrlega. Ástæðan fyrir því var sú, að “hinir frjáls- 
lyndu” voru ekki fyllilega búnir að átta sig, þeim stóð stuggur af 
öilum'deilumýþeir álitu trúarsetningarnar, sem deilan var um, ekki 
eins mikils virði og mótstöðumenn þeirra, og þeir kynokuðu sér við 
því, að slíta sig út úr hinu gamla kyrkjufélagi, og svo það, að þeirn 
íéll illa að láta kalla sig unitara, naíni, sem fiokkur einn á Englandi 
bar, er í sumu liafði þeim frábrugðnar skoðanir. Þeir lögðu því 
mesta áherslu á kristilegt líferni, en slejitu að kenna nokkuð um 
trúarskoðanir þær, er þeir gátu ekki fallist á. 

Þegar Henry Ware, hinn yngri, varð prófessor í guðfræði við 
Harward háskóla, þá varð æsing mikil með mönnum, því að þá sáu 
menn, að hin nýja trúmálastefna var ráðandi orðin á skólanum. 
Loksins varð það ijóst foringjum únitaraflokksins, að þögnin hefði 
meira ilt í för mcð sér, en deilan ; og árið 1819 flutti William El- 
lery Channing, prestur í Boston, ræðu eina við prestsvígslu í Balti- 
more, og í ræðu þeirri skýrði hann frá skoðunum unitara og varði 
trú þeirra. 

Þá kom aðskilnaðurinn, frá 1819—1841, þegar Barker-deilan 
hófst. Á tímabili þessu var Channing foringi flokksins, cinhver göf- 
ugasti og ágætasti maður, mentaðnr ágætiega, gáfaður og góður 
drengur. Þegar liann hafði kveðið upp úr í ræðu þessari, sem að 



— 89 — 

framan er getið, þ'i fór alt á skrið, þá fóru prestar og söfnuðir um 
alt Nýja England að lýsa yfir trú sinni; og brátt sást það, að náiægt 
125 kyrkjur voru unítariskar, og voru flestar þeirra einmitt elstuog 
öílugustu lcyrkjurnar í Congregationalista trúarfélaginu. Þcgar 
söfnuðir þessir voru að klofna, þá komu oft upp deilur um það, hvor 
ílokkurinn skyldi eignirnar liafa, sá, er héldi við gömlu kenningarn- 
ar, eða sá, er fylgdi hinum nýju, eða með öðrum orðum, hvort eign- 
irnar væru cignir kyrkjufélagsins gamla, eða safnaðanna. Var mál 
haflð um þetta, liið svokallaða Denham-mál, ogdæmt söfnuðinum, cn 
ekki kyrkjufélaginu, í vil. Þannig liófst unitarafélagið í Ameríku. 

I borgaralegum, politiskum og mentalegum málum, liafði þessi 
hinn nýi flokkur tiltölulega miklu meiri áhrif, en líklegt var eftir 
mannfjölda. Enda voru flestöll skáld þeirra tíma, sagnfræðingar, 
stjórnmálafræðingar og lögmenn af þeim flokki. Prestar þeirra voru 
lærðir vel; aiþýðan mentuð, siðferðisgóð og full mannkærleika. En 
sökum þess, að þeim stóð stuggur af deilum öllum og vildu heizt 
láta hvern mann sjálfráðan, þá varð þó útbreiðslán minni en mátt 
hef'ði vera. Var hið fyrsta unitariska félag, “American Unitarian 
Association,” stofnað 1825, en dauflega var það stutt í fyrstu. 

En nú kemur nýtt atriði í sögu unitara. Hingað til hafði alt 
gengið svo rólega og friðsamlega, sem menn gátu búist við, en úr 
þessu fór að ókyrrast nokkuð. Fór nú að bera á stcfnu þeirri, er 
“transcendentalism” nefnist. Er það skoðun sú, að sál mannsins af 
sjálfu sér geti fundið og öðlast sannleikann, án nokkurrar yfirnáttúr- 
legrar hjáipar, svo sem guðdómlegs innblásturs eða verkunar heilags 
anda. Eftir því sem þessi skoðun varð mönnum ijósari og ijósari, 
fór unitarismus að bylta um koll ýrnsu af því hinu gamla, er menn 
þegjandi Iiöfðu tekið við frá forfeðrum sínum. Alt til þessa höfðu 
menn bygt unitaratrú á ritningunni, en nú fóru menn að sjá, að það 
gat ekki gengið iengur, og um leið sáu menn betur og betur, hvaða 
þýðingu unitaratrúin hafði. Menn voru búnir að halda svo lengi í 
biblíusetningar, guðdómlegan innblástur og trúarsetningar, sem 
menn gátu; og nú fundu menn, að þessar stoðir voru fallnar, og um 
leið sáu þcir, að unitarastefnan var baráttan fyrir skynseminni og 
samviskunni, að það oitt gat staðið í “hinum hclgu bókum,” sem 
skynseminni var samkvæmt og glæddi samviskuna. Foringjarnir í 
deilum þessum voru þeir Kalph Waldo Emerson og Theodore Parker. 
Smámsaman dróg þó úr deilunni, og fóru mcnn að skiija livorir aðra 
betur. 

Úr því fór fyrst að komast verulegt skipulag á hina unitarisku 



— 90 — 


hreyfingu. Ýms félög mynduðust til úthreiðslu og eflingar unitara- 
trúar, svo sem “National Conference” og “Local Conference,” undir 
forustn Dr. Henry Bellows, 1865. Svo kom upp kvennfélag unitara: 
“Women’s Alliace,” “Church Building Loan Fund,” “Unity Cluhs,” 
“Unitarian Cluhs,” og fleiri. Kyrkjurnar hafa margfaldast, og nú 
er unitaratrú hoðuð hér og þar um alla Norður-Ameríku. Vöxtur- 
inn hefir verið hægur, sumpart af því, að gömlu lcyrkjurnar hafa 
smádregið úr hinum svörtustu kenningum sínum, og heldur slakað 
til. Hefði mótstaðan verið harðari, þá hefði vöxturinn eflaust orðið 
meiri. En einlægt fer þó unitaratrú sívaxandi, einkum í vestur- 
fylkjunum og á Kyrrahafsströndinni, en í gömlu fylkjunum eystra 
styrkjast söfnuðirnir óðum, þótt ekki fjölgi þeir eins mikið og vestra. 

Arið 1891 voru í Ameríku 424 kyrljur og 459 prestar, 24 
“Local Conferences,” en “National Alliance of Unitarian and otlier 
Liheral Chiústian Women,” hefir 75 deildir. Hinir helstu guðfræð- 
isskólar unitara eru annar í Meadwille, Pa., en hinn er “The Divin- 
ity School of Harvard University,” og nú er í ráði að stofna einn há- 
skóla á Kyrrahafsströndinni. Hin helstu hlöð þeirra eru : “The 
Christian Iíegister,” í Boston, og “Unity,” í Chieago, bæði vikublöð; 
“Every Other Sunda.y,” í Boston, hálfsmánaðarhlað, og “Unitarian” 
og “Unitarian Review,” hæði mánaðarblöð, í Boston, auk annara 
smærri blaða. A Englandi eru 273 unitara kyrkjur, á íriandi 41, í 
Walcs 31, í Skotlandi 10, í Australíu 3. Þrír unitariskir guðfræðis- 
skólar eru á Bretlandi, hinn helsti I Oxford á Englandi. llelstu 
unitarahlöð þar eru: “The Christian Lifo,” “The Unitarian Herald” 
og “The Christian Reformer.” 

Á Ungaralandi haf'a unitarar 165 kyrkjur með 107 prestum; cr 
þar hiskup og 8 prófastar, en á kyrkjuþingi þeirra hafa sæti 350 
fulltrúar. 

Þá eru og unitarar í þúsnndatali í Austurríki, Þýzkalandi, IIol- 
landi, Frakklandi, Svíþjóð og Svisslandi. 

Síðan 1891 hefir unitörum fjölgað ákaflega mikið, cinkum í 
vesturríkjunum og Kyrraliafsströndinni, jafnvel hreiðst út til Japan 
og Kína. Er nýlega stofnaður únitariskur prestaskóli í Japan, og 
má scgja, að Japanar taki trú þessari háðum höndum. 

Þá er að minnast með fim orðum á stjórnarfyrirkomulag uni- 
tara. Er þvf hagað líkt og lijá Congregationalistum. Þeir liafa 
safnaðasfjórn; hefir hver söfnuður rétt til þess, að skipa málum sín- 
um scm honum hest líkar. Aðalfélag unitara er “Tlie American 
Unitarian Association.” Getur hver gengið í félag það, sem vill, og 



— 91 


verið félagslimur alla æfl, móti því að hann leggi fram $50 í eitt 
skifti fyrir öll. Fðlagar eru og fulltrúar lcyrkna þeirra, er lagt hafa 
í fðlagssjóð í tvö ár samfieytt. Fólag þetta á að halda uppi trúboði; 
hefir það varið alt að $100,000 á ári til þcss, að styrkja fátæka og 
nýja söfnuði, og fer það tillag óðum vaxandi. 

(Niðurlag næst). 



Kristinn. 

-e- 

I liörmungaræðu þeirri, sem hinn heiðraði varaforseti iiins 
“evangeliska lúterska kristilega kyrkjuþings Islendinga í Vcstur- 
heimi” fiutti nýlega á kyrkjuþingi þeirra í Pembina, kemst liann 
svo að orði, að “unitarar geti ekki kristnir heitið.” Það kann nú að 
vera, að mörgum finnist ekki svo mikið um þetta ; en ef að menn 
gæta að því, hvernig hugsunarháttur manna heflr vcrið alt til þessa, 
þá liggur meira í því, en í fyrstu sýnist. íslendingar hafa verið 
svo ákaflega vel kristnir yfir höfuð; kristnin heflr veiið svorótgróin 
í eðli þeirra, að þeir hafa oftlega ekki einungis liaít ýmigust, heldur 
viðbjóð og hrylling og hatur á ölluin þeim, scm ekki eru sömu skoð- 
unar, sðrstaklega á þeim, sem ef'uðust um, eða vefengdu guðdóm 
Krists, eða enduiiausn hans. Þeir hafa álitið þá varga í véum, óal- 
andi, óferjandi, óráðandi öllum bjargráðum. Þeir liaf'a kailað þá, og 
kalla þá enn, guðleysingja, og segja, að þeir hæðist að guði, afneiti 
honum, svívirði liann í persónu Krists, sem þeir steypi úr hásæti 
liimnanna. Þessir menn, sem þannig óvirði Krist, séu því af'hrak 
niannlegs félags. 

Sökum þessa getum vér ekki leitt hjá oss, að fara fáum orðum 
um þennan sleggjudóm séra Friðriks. Oss þykir hann bæði sjálf- 
byrgingslegur og svæsinn. 

Hvernig gctur hann, eða nokkur annar, ncitað oss um það, að 
vér séum kristnir, þótt vér séum ekki kristnir á sama hátt og liann? 
Vér tökum oss Krist til fyrirmyndar sem góðann mann, og viljum 
fyigja kenningum hans, breyta eftir dæmi hans; luinn er því and- 
legur leiðtogi vor, og sem flokksmenn hans köilum vér oss kristna. 
Ilann er foringi vor og vér fylgjum honum; hver gctur þá neitað 
oss um naf'n hans ? Þeir sjáifir liafa enga minstu ástæðu til þess, að 



92 — 


kalla sig kristnari en vér. Ég veit það vel, að þeir segjast vera 
kristnari fyrir það, að þeir trúi á guðdóin Krists, þeir trúi því, að 
hann hafl afplánað syndir manna á krossinum, en þessu trúum vér 
unitarar ekki. En vér höfum oftlega sýnt fram á það, að þetta er 
hélgilja ein og bull. Kristur kendi aldrei, að hann væri guð; guð- 
spjöllin kenna einmitt, að hann só það ekki. Enduriausnarkenning- 
in er he ; ðin fórnarkenning og Kristur kendi hana aldrei. Þeir hafa 
verið svo marghraktir í þessu tilliti, lútersku prestarnir, að það eru 
að eins hinir allra einíoldustu af kyrkjumönnum þeirra, sem trúa. 
þessu, nú orðið. Yér erum einmitt kristnari en þeir, með því að 
neita því, að þetta hafl verið kenningar Krists, þessa góða spakvitra 
manns. Og vér göngum lengra en þetta, vér neitum ýmsu um Krist, 
sem oss finst niðurlægjandi fyrir hann, honumtilósómaog vanvirðu, 
en sem þeir trúa sem öðrum sáluhjálparatriðum. Ég skal taka t. d.: 
Yér neitum því, að hann hafl verið svo einfaldur, að trúa því, að 
eldi og brennisteini hafl rignt af himni ofan og eyðilagt Sódóma og 
Gómorrha, eða að kona Lots hafl orðið að saltstólpa (Lúk. 17. kap., 
29.—32. v.). Vér neiturn því, að Kristur liafl verið svo einfaldur, 
að trúa því, að Jónas hafl verið 3 daga og 3 nætur í hvalsmaga (sjá 
Matth. 12., 40.) Þetta segjum vér ranghermt af postulunum. Vér 
neitum því og, að Kristur hafl ekki verið vandaðri en svo, að hleypa 
djöflunum í svínahjörðina og eyðileggja 2000 svín fyrir saklausum 
mönnum (Lúk. 8.). Vér neitum því og, að hann hafi ekki verið 
kærleiksmeiri en svo, að hann hafl farið að gjöra sér upp orðin, er 
liann mundi dæma alla menn, á þessa leið : “Þá mun mannsinsson- 
ursegja: Farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld, sem búinn er 
djöflunum og hans árum.” Þetta og annað eins segjum vér, að sc 
ranghermi; vér ætlum Krist betri en svo, að hann hafi nokkurn 
tíma sagt þetta. 0g þá er það því verra, sem þeir gjöra það, sem 
einir þykjast kristnir vera, að tileinka þetta guði; þvi að þeir scgja, 
að þessi maður sé guð. Þolanlegra væri það pó, ef að þeir skoðuðu 
Krist sem mann, eins og vér gjörum, því að menn eru æfinlega 
barnaskap og breiskleika háðir. 

Því fer svo fjærri, að hinir trúuðu bræður vorir hafl mciri rétt 
til þess að neita oss unitörum um nafnið ‘kristinn,’ að með skynsöm- 
um ástæðum getum vér einmitt sagt, að þeir séu ókristnari en vér. 
Og að endingu viljum vér óska þeim, að bróðurlegur kærleiki og 
kristileg ást komi öðruvísi iram, en með því, að lireyta frá sér slett- 
um á opinberum þingum til heiðarlegra kristilegra félaga, sem, eins 
Qg unitarafélagið, hefir marga ágætismenn í flokki sínum. 



93 — 


Elohim. 

Hvort þýðir Elohim guð eða guðir ? 


í ritgcrð cinni í “Trutli Seeker” fer Morris M. Bostwich eftir- 
fylgjandi orðum um málefni þetta. 

Fyrst getur hann deilu þeirrar, er út af því hafi risið, og svo 
lýsir hann því yíir, að hann sé þeirrar skoðunar, að orðið ætti að 
þýðast í fleirtölu. Getur hann þess, að fornfræðingurinn Volney 
fullyrði, að Elohim þýði: guðir, og að málfræðingar allir játi það. 
Segir hann, að Elohim hafl verið það sama hjá Gyðingum, sem De- 
cans hjá Egvptum, genii mánaða og pláneta hjá Persum og Chal- 
deum. 

Hinn púnverski rithöfundur, Sanchoniathon, tekur af tvímæli 
öll, er hann segir, að félagar guðsins E1 eða II, sem er hið sama og 
gríski guðinn Kronos, eða latneski guðinn Saturnus, liafi verið lcall- 
aðir Eloim eða Kronioi, og sagt, að þeir væru jafningjar Kronusar. 
Nú vita allir, að staflnn ‘h’ vantar í gríska stafrofið, og er því Eloim 
sama og Elohim, eftir grískum rithætti, en á arabisku Elahim, sem 
er fleirtala af Elah, er þýðir guð. 

En livernig stendur þá á því, að sköpun heimsins skuli tileink- 
uð vera guðum þessum ? Það kemur af því, að fyrst táknaði him- 
ininn hjá fornmönnum þessum það svæði, eður haug liimins, sem 
dýrahringurínn lykur um. Þegar náttúran, grösin og blómin og á- 
vextirnir dóu á vetrum, þá skoðuðu fornmenn það sem algjörðan 
dauða, en á jafndægrum á vori, þá reis náttúran upp og vaknaði til 
nýs lífs, og fornmenn skoðuðu þetta nýja líf sem þá kom í Ijós, blóm- 
anna, grasanna, jurtanna og ávaxtanna, sem verulega sköpun, og 
skaparar eða höfundar þessa nýja lifs, voru guðir þeir, senr ríktu í 
hverju merki dýrahringsins. En, eins og fiestir vita, eru dýramerk- 
in 12 : hrútur, uxi, tvíburar, krabbi, ljón, meyja, vog, sporðdreki- 
bogmaður, liafur, vínker og fiskar. 

Upphafíð, sem biblían talar um, ætti því að vera jafndægur 
vorsins, og á þeim tíma gcngur sól í hrútsmerki. Sólin og hrútur- 
inn hefja því sköpunina, og þannig verður það ijóst, hvernig á því 
stendur, að í biblíunni skuli vera sagt, að Elohim, guðirnir, liafi 
skapað, í stað Eloch eða Eliah, guð. 

Enn þá Ijósara verður þetta, er vér skoðum orðið Eloliim mál- 
fræðislega í eintölunni. Rætur orðsins eru: al og jah. Rótin al eða 



— 94 


e,l er dregin saman úr sögninni ail, scm þýðir, að snúa upp á eða 
vinda, og var haft sem nafn á karldýri sauðfénaðar, af Jiví að það 
var cinkenuilegt, að horn Jieirra voru snúin. Jah þýðir : hann mun 
vera. Þýðingin á Aljah eða Eljah, er þá þessi: Hann mun vera 
með snúnum liornum, eða með öðrum orðum : Sólin verður þá í 
hrútsmerki, er slcöpun næsta árs byrjar. 

Það er mjög erfltt fyrir menn nú á dögum, ef' þeir ekki kynna 
sér málavöxtu ítarlega, að skilja í því, hve náið samband var milli 
liinna fornu trúbragða og árstíðanna og breytinga þeirra, er á þeim 
urðu. Vér eigum mjög erfitt með að skilja í því, með live miklum 
áhuga eður kvíða hinar fornu þjóðir fylgdu gangi sólar á sumrum 
og vetrum. 0g á austurlöndum hélst þetta meira og minna við, 
þangað til Mahómetstrú breiddist þar- út með eingyðishugmyndum 
sinum. Breyting hugmyndanna hafði þau álirif, að stjörnufræðis- 
hugmyndir þær hinar guðfræðislegu, sem liggja til grundvallar fyr- 
ir biblíunni og sköpuninui, skorpnuðu saman og breyttust í eingyð- 
istrú, og við það týndist meiningin, sem lá upphaflega í þcssum 
skynsamlegu og Ijómandi f'ögru frásögum, en í staðinn kom óskilj- 
anleg og þýðingarlaus frásaga um verk og lagaboð hins grimma 
gyðingaguðs. 

Sköpunin sem biblían segir frá, er því hvorki meira né minna 
en þessi hin nýja framleiðsla náttúrunnar, þessi hin nýja sköpun, 
sem á hverju ári fer fram í öllu ríki náttúrunnar. Vorið, þessi tími 
jurtanna, blómanna og ávaxtanna, gróðurtími grasanna, var gull- 
aldartími ársins undir áhrifum sólarinnar og framleitt af henni, en í 
efnafræði og stjörnufræði er einkenni sólarinnar: gull. 

Þá getur rithöfundur þessi unr það, að liebreska orðið “Boro” 
hafi verið ranglega þýtt af þeim, senr lögðu það út úr hebresku á 
ensku, og létu það þýða: skapaði, nefnilega bjó til af engu. Það 
hafi aldrei átt að merkja það, heldur, að skera, höggva í sundur, 
skipta, og í þeirri merkingu sé það haft í Jósúa 17., 15., þar senr 
talað er um að fella tré. 

Max Muller segir, að það sé fyrst á seinni tírnurn, að orðið hafi 
verið látið þýða: að skapa, og að þeir séu mjög fáir þýðendur gamla 
testamentisins, sem gjöri kröfu til þess að vita, hvernig orðin hafl 
verið skilin af þeim, sem þau upprunalega voru töluð til. Hann 
sýnir fram á það, að í sálminum 104, 30. versi, þýði orðið þetta: þú 
endurnýjar (yfirborð jarðar). En þetta er nú einmitt það, sem Elo- 
him gera á vori hverju, og því ætti 1. v. í 1. bók Mós. að þýðast á 



— 95 — 

þessa leið : “í upphafi greindu guðirnir (þegar sólin var í liröts- 
merlci) sumarið frá vetrinum og endurnýjuðu yflrborð jarðar.” 

Þessu næst er eftir gömlu þýðingunni: “Og jörðin var í eyði 
og tóm,” en ef að rétt væri þýtt, ætti það að vera: “Á vetrurn er 
jörðin döpur cg eyöileg.” Hún er Þltíðlituð, í hinni gömlu þýðingu 
þess orðs, með tilliti til iiíarins á fölnuðum laufum og blöðum, er or- 
sakast af skáhalla sólargeislanna á vetrum í samanhurði við á sumr- 
um. 

Næster: “Og guðirnir sögðu: verði ijós, og það varð ijós.” 
Þegar sólin kom í hrútsmerki á jafndægrum vorsins, þá leiddi hún 
fram sumarið og ljósið af vetrinum og myrkrinu. Veturinn leið, en 
sumarið kom. 

Þetta og annað eins sannar það, sem menn hafa lengi vitað áð- 
ur, að ritningin er ekki guðdómlega innblásin bók, heldur samsafn 
af hugmyndum þjóðanna þar eystra, og með því, að fjöldi þjóða þar 
voru upphaflega stjörnudýrkendur, þá eiu þetta leyfar af hinum 
gömlu trúbrögðum þeirra, merkar leifar, er sýna oss hugsunarhátt 
þeirra. Hið einkennilega við þessi trúbrögð er það, að eins og hjá 
hinum aryönsku þjtíðum, t. d. Indum, Persum og Grikkjum, eru það 
sólguðirnir sem einkum hafa verið dýrkaðir, og eru þær þjóðir þó 
mjög óskildar semetisku þjóðunum, sem Gyðingar teljast til. 

■ Það má vitanlega blekkja fáfróða alþýðu og gera henni sjón- 
hverfingar og segja, að þetta sé alt saman lygi um sólardýrkunina. 
en í ijósi vísindanna, mannfræðinnar, tungumálafræðinnar pg forn- 
fræðinnar er það ekki hægt. 



Ýmislegt. 

Dr. Lymam Abbot, nafnfrægur prestur, lýsir því yfir nýlega, að 
hann trúi samkvæmt þroskunarkenningu Danvins. Hann trúir ekki 
sögunni um Adam og Evu, getur ekki melt eplið góða og efast um 
höggorminn. Þó er hann látinn óáreittur, og er það mcrki þess, að 
trúin er farin að sljófgast hjá hinum “rétt-trúuðu.” 

Prestur einn spurði nýjan safnaðarlim, livort hann ætlaði ekki 
að lofast til þess, að gefa eitthvað til kyrkju sinnar. 

Hinn svarar : “Eg er hræddur um, að ég geti það ekki. Ég 


— 96 


skulda slátraranum, sykurkaupmanninum, brauðsalanum og svo 
ltiguna fyrir húsið sem ég bý í.” 

Klerkur : “Já, góðurinn minn', en ætlar þú að glpyma því, að 
þú skuldar guði þínum miklu meira ?” 

Safnaðarlimurinn: “Reyndar veit ég það, en hann rukkar 
mig ckki eins stíft og hinir.” t 

Hugsunin er augsýnilcga þessi: Svíktu þá en gjaltu mér, guð 
blessar. 



25 nýja kaupendur 

hefir Dagsbhún fengið á síðustu íjórum vikum, og er það ánægju- 
legur vottur þess, að menn kunna að meta viðleitni þá, er vér liöf- 
um sýnt, til að gjöra blaðið vel úr garði. En vér þurfum enn að fá 
miklu fleiri nýja kaupendur, okki eingöngu til þess, að borga kostn- 
aðinn við útgáfu blaðsiiis, heldur engu síður til þess að útbreiða 
skoðanir vorar,—færa rök fyrir máli voru, og vekja menn til sjálf- 
stæðrar hugsunar um trúmálin. Vér viijum þvl biðja alla vini 6g 
velunnara Dagsbrúnar, að nota öll tækifæri til að leggja henni liðs- 
yrði .og útvega lienni sem flesta nýja kaupendur. Hver sem útvcg- 
ar oss fjóra nýja, fyrirfram borgaða kaupendur, fær einn dollar í ó- 
makslaun, eða einn árgang af blaðinu ókeypis. 

Verð Dagsbrúnar er $1.00 um árið. Sent til íslands, fyrirfram 
borgað hér, kostar blaðið 50 cents árgangurinn. Á íslandi kostar 
blaðið 2 krónur. 

Sendið sem allra fyrst eitthvað af andvirði blaðsins til 

« 

M. PÉTURSSONAR, P. 0. Box 305 
Winnipeg, Man. 

Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 

Bitstjóri : Magnús J. Skaptason. 

538 Notre Dame Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : MagnúS Péturssox. 

601 Ross Ave., Winnipeg. 

Hbimskringla Prtg. & Publ. Co. 


